wmm 



CERDD Y WINLLAN 


Allan o MAT. xx. 6. 

Pa’m y sefwch chwi yma ar hyd y dydd yn segtirl 
jáberystwyth, Argrafwydgtm Jamesa WiUiams. 
'I’W CHANU AR “'FFARWEL IJAl LWYI 

I. Annogaeth i ddÿfed i'r Winllan, 

ÜA ham y sefwch yma’m segnr, 

■*- A chymmaint sy’ o eisieu gweiŵwyr 
On’d mawr eich bod y’mîn cynhana’, 

Ysîg arwydd, yn segura? 

Oiresyn yw eich gweled ’sywaeíh, 

Yma druain, nior ddid’rawiaeth: 

Cyromerwch daith i ymofyn gwaith, 

' A lluniaeth llawen-fyd j 
Gochelwch garu swydd seguryd, Di 
A chwithau ’n cael góruchel iechydj 
Fe fydd edifar genych etto, 

Oesog wythen, eisìeu gweithio ; 

Cymrnerwch boen hynod hoen, 

A byddwch grôen gaîed, 

Chwi gewch waiíh gan Wr diniwejd, 

O dawch i’r man lle’r wyf fi ’n myned- 

II. Gwahoddiad'i'r Wmllan^ 

Mi wn p’le cawn ni burion Meistar, 

.Da i’w ganmol, un digymh'ar, 

Y mae fo’n gwaliodd pawb i’r winllan, 

Jitto heb arllwys mae ei berilan: 

Parotown ein harfau gẅeithio, 

Ni a gawn fawredd am lafurio, 

Prynwn dorth gerllaw y porth, 

Cawn ymborth eîn gwalaj 
Fe fydd y weddw o Sarepta, 1 Sre: 

Yno i’n porthî drwy’r cyiihaua’j 
Ni a gawn wîn i’w yfed yno, 

Oanol dydd ar ol ein ciiiio, 

Cawn wely clyd, costfawr, drud, 

A myn’d mewn pryd iddo; 

Ni a gychwynwn ond ei gwawrio, 

Wyn têgiawnedd ínag yno. 

III. Cÿchwyn tua'r Winllan. 

Dcuwch, fe ganodd ceiliog Peder, ilá 

Awa i’r fawr-daith bawb ar fyrder. 





Awn i weithio oîl ì’r •winllan, 

Rhag ejn colH, a’n cau allan; ■ 

Gweithiwn tra fo ’r dÿdd yn para, 

Yn ddìan y nôs a ddaw yn nesa’; 

O’s gweithio a wnawn, trwy’r prydnaẁH, 

Mae’n hynod iawn heno, 

Ni gawn daliad yn ein dwylo, 

A phwy ẁeithian na châr weithio ? 

Na esgenluswn, ^wyliwh goelio, 

Y mae’r gelyn yn ein gwylio; 

Gwnawn waith Duw, tra bo ’m ni byw, 

Yn ein rhyw, yn rhywiog, 

Ac os hyddwn yn fliuderog', 

Awn at ein Llywydd maẃr galTuog. 

IV. jMorÌibyo tua*'r Pfínllan.' 

Y mae ’r ffordd yn día pherŷglus, 

Byddwch filẁy;i’ pur ofaîus, 

Dros lynn Sodom a Gomorra, 

Y cyfeiriwn yno ’n nesa’; 

Yn rhodd gocheled neb ẁan-flyddio, 

Rhag, fel Suddas, iddo suddo; 

Dacw ’r fan wrth y lán, 

Mae cyfran ò’n cjfer, 

Ä fu gynt gän Simon Peder, Marc rì 47. 

Yn mordwyò dros y dyfnder: Mai. xiv. äg. 

Mae ’n rhaid i h'awb a elo i’r ẃinllätì, ; 

Fedro, cafiwch, rwyfo ’r cafan, 

A dal yn dytìn o’r naill du i’r ilytìtì, 

Y mae sugyrr yiiddo, . 

Gochelwch rhag i’w dònàu’ch d’w'ytìö, , 

Y mae surni a drygsàwr àrtìô. 

V. 'Llynn Sodom. 

Mae lle etìbyd i siwrrieia, 

.Tîrwy aniárwch y byd ymàj 
Môr o ddilnw mawr o ddiaieddj 
Llynn enweiriog llawn anwîredd, 

A ninnau ynddo ’tì nofio ’n tìfudd, ^ 

Yn cael ein llw'yddiant a’n llawetìydd, 

Heb feddwl fawr am yr awr, 

Fe ddaw dirfaẃ derfyn, 

?e wisg yr einioes bob yn ronyn, 

A dull adwyth fel dilîedyn ;. 

Glod i Dd^uw a’n dygodd äròsbíid, 

Ytì uerth ei gorwytìt ef a’n gỳfòdd; 





3 , ■ . - 

y mae hi ’n bryd i ni i gyd, 

Bob munud, rai mwynedd, 

I ochelyd drwg orchwyledd, 

Fwya’ baich fawr feiau ’n bucliedd- 

VI. Gwaharid Wfrwyihau Sodem. 
Na.flysiwch ddim o’r ffrwythau ynta, 

Sydd yn tyfu wrth lynn Sodoma, 

Dacw bren a phomgranadau, 

Sydd fel melus bêr afalau; 

O chyffyrddwch â’r rhai acw, 

Yn anaele hwy ân’ yn ulw; 

Dowch ar frys tua ’r llys, 

Lle cawn ddewis ffrwythatt, 

Ni a gâwn felus bér afalau, 

Ban y mynom, ac alraonau; 

Nid yw hou ond gwlad anelwig, 

Yn rhith hudol anrhaethiedig: 

Dyma 61 rai yn troi’n ol, 

Anrasol ddyryswch; 

Er mawr elw yrawrolwch, 

A gwelwch, fpodyr, eich hyfrydwch. 

VII. Y Ffgyshren fdidigedijj;. 

Y’mhen hyn o oriw^ared, 

Y mae eisteddfa y ffyddloniaid, 

/ Lle y cewch weled flìgysbren, 

Wyredd gynga oeredd gangeM, dfaf. xxi. îg. 
Wrth ymdeithio a felldithiodd 
Yr Oen gwiwlan pan ei gwelodd, 

O eisieu cael ffrwythau liael, 

Ei ddiwael ddewis; 

Nid oedd ond ffwgws yn lle fiigy», 

}'r da enwog Dduw daionus; 

^ Ac fellý y bydd yn nydd ymweliad, 

Heb un Bugail y bydd bagad, 

A’u bronau yn brydd, ilos a dydd, 

Heb ddeunydd dyddanwph, 

Eisieu ffrwythau goleu, gwelwçh, 

( I’w edifyru i edifeirwch. 

VIII. Taith y Dydd, 

Dowch y’mlaen, mae’r dydd yn dîirfod, 

! Er byred hyn o bererindod, 
j Na fyddwch, gwyliwch, yn war-galed. 

I Fel yr oedd ein Mn henaflaìd; ^ 

A » 



Bhoôdweìi «eîion yti eich lampau, 

Rhag Ba l^ydtì hi heiio yn olau, 
eysga i«a,wr a’n dyry lawr, 

G-ochdwn awr angáu, Mat, xxv. 1 s. 

.iyìd awn. ni byth yn ddigon boreu, 

3’jr anwaeledd winllan oleuj 
3ía a gaw» ŷlcw i ymiro, 

A rawy donrau, ond myn’d yno: 

Dowch yii rhwydd, serchog swydd, 

Yŵ hyfwydd a hwylus; 
ös hydd y nes yn anghysnrus, 

Dle pnredig yw Paradwys. 

IX. TaithÿNos. 

!>»€% ’r sér a’r Ileuad oleu, JDû#. xxîi. l6. 

Apîc newidiad a’r planedáu, 

-Yn rhodd «leddyliwch am ragluniacth, 
jBhag eieh syrthio i brofedigaeth : 

.î>ifon sydd o wîr oîeuni, 

JÌT hyriy gallwn gyfrgolíi, 
äydd iawer gwaith ar y daith, 

Aramheuaeth mewn dyiiion, 

,& eu bod ar Iwybrau ur lon, 

O! go fowlyd yẅ gofalon : 

Dacw ’r wawi', a dacw ’r winllan, 

• €iyweh y clychau mân a’r organ 
Ond gwell y w bod Ìs y ihôd, 

Yn haeddu clod, yma, 

,Xa bod tu hwnt i lynn Sodoma, 

Gausd ochain yn godéeha. 

X. Porth y Winllan. 

Dyma borth y winllän oleu, 

. .IN’i a ddaeíhom iddi’n ddigon boreu, Gen. xxyiii. iy. 
«gurweh, fe agorir i chwi: 

Mae ’r Gwinllanydd gwedi codi; ’ s' 

Dyma ddw’r, ymolohwch ynddo, 
íJyn cich myn’d i mewn i weithio, 

Eisteddwch beth, yn ddifeíh, 

Mewn heîaeth le hyì^ydd, 
î)a B lîawen y daw ein LÌywydd, 

Pan agor» èf ei gaerydd : 

Siawus i ni gacl gweled mo’no, . 

Yr wy ’n íyb’ed ei fyn’d heibio; 
ŵ’ch gwir fodd, dowch yu rhodd, 

Fe agorodd ei g^erau. 



3 


Mewn ined4 union i’r med4iannaw, 

Ni a gawn ei gariad, mi a wn o’r gorau. 

XI. Anneéd y Winllan. 

Awn yn gynta’ man i’r anijcdd, 

Yn ddiffael i gael ymgeìedd, 

Cawn yno hedrlwcíi cydwybodol, 

Os ymrown i fyw ’n fucheddol,- Heb. xii. 

Cawn gymdeithas gwir grist’nogion,' 

A cltyflawn hêdd mewn annedd union, 
Gwnawn ar ol Pedar, Paul, 

A’r deg apostol ereill, 

Yma y mynnent hwy ymgynnull, 

Er gwaetha’ dynion eirchion erchyll j 
Syifaenwn ninnau’n cywir obaith, 

C’ruaidd dynniad, a’n crediniaeth, 

Ar y sail, dda, ddi ail, 

Ar Adail hyfrydlon, 

A sierhâw’d i’r apostolion, 

Oedd ysbrydoî ddíHiioI ddynion. 

XII. Adail y Winllan. 
Adeiladwyd ein preswyífa, 

Ar ben Craig ein hamddiffynfa, 

Lletty gwiwlán yw,0 gwelwch, 

Da i’w gael er diogelwch : 

Crist €Ì hun yw Craig ein nodded, 

Rhoddwn ynddo ein holl ymddiried-, 

Ein cadarn dwr yw e’n siwr, 

A’n Prynwr pur enwog, 

Athro gẁrol, tra thrugarog, 

I^i allu, llawer, Hollalliiog; 

Efc yw ’r dw’r o’r greigle galed, 

A ddyfrhaodd yr Israeliaid, Ecs, XV 

Ein porth a’n pôr, ein eadarn lèr, 

Ein trysor a’n trwsiad, 

Yn dra chyfion, a’n derchafiad, 

O lin Dafydd wiwlfin dyfiad. 

XIII. Cyfocthogrwyid y úwinllanydd. 
Llawer fydd yn yr adail yma, 

Ar y Suliau yn ciniawa, 

Gẃr gyfoethog yw ’r Gwinllanydd, 

Efe a bia ’r inôr a’r mynydd; 

Os daw neb ato i geisio ymwared-, I.Mexxii. Ig 
Bara a gwîn a ddyry i’r gweinied; 

Gweddîo’n rhâd am leshâd, 




6 

Fe geir mawiMd gantho, 

Fe brynodd ef y byd ac sy’ yntbo ; 

Fe a gafodd ddialedd lond ei ddwylo ! 
Er hyny mae gelynion iddo, 

A phwy nad âi yu íìlwr dano ? 

Fe edwyn ef ein llais a’n llêf, 

Ni a gawn y nêf ole’, 

Ond gwus’naethu ei Dad ac ynte’, 

Fíi gawn ran o’r winllan wenlle. 

XIV. Y Winllan. 

O ! mor hyfryd ydy w ’r winllan, 

Yn Ue lliw-deg faes inawr llydan, 

A llawer sydd yn gweithio ynddi, 

Fe aeth y rhai ’n yn foreu iddi j 
Dyma le i brynu synwyr, 

O ! mor gyfoethog ydyw ’r gweìthwyp: 
Glwỳs a glân yw minwydd man 
Y winllan weledig, 

Fel y tybiwn, heb le tebyg, 

Ond Paradwys le puredig, 

Y raae purion glawdd o’i deutu, 

Nid eill bwystfil niwcid iddi j 
Ni bu eritied ireiddiach coed, 

Nag fydd ar droed ynddi, 

Opd eisieu yn Iwysedd lân arloesi, 

Y dfain mawrion, a’r mieri. 

XV. TWinwydden. 
Gwelwch freisgcd yw pob cangen, 
O’r wen addfed wîr winwydden, 
Dysclaer ydyw ’r dail sydd arni, 

Acw yn addas yn cynnyddu; 

Gellwch wybod wrth ei grawnfan, 

Ei bod hi agos yn Wyl Ifan : 

Lledu a wnaeth flFrwythau íFraeth, 

Hi a gafodd faeth foelhus, 
üwchlaw Rimmon, O mor rymus 
Yw ei gwreiddyn melyn melus; 

HofF gan y Gwinllanydd llawen, 

Ei bod hi yn hilio y ddaearen, 

O mor llawn, ddoniol ddawn, 

Yw hi o’r grawn gloewon! 

Y mae pryfed íFylied ffolion, 

Yn ei sugno yn ddi-gasogion. 


Dní. xxiì. 


7 . 

Xyi. Y FJigÿsììren ärtffrwythlon. 

Dètiwcíi sylw, y ẅae V lîjf^ysbren 
Tu hwnt i wraidd y wir winẃyddén, ’ 

Vn rhodd gochelwch wrth arloesi, 

I chwi ei tharo ’chwaith iia’i tiiòri; 

Fe aro’dd yr Arglwydd i ni orchyRimyá, 
l’w gado hi etto i dyfu blwyddyii, 

Ceibiwch, braidd, at ei gwfaidd, 

Dawn iraidd dytterwch; Luc xiii. 8. 

(ìoreu taith yn rhodd gwrtdithíwch, 

Egni rasol, ac na riiswch, 

Fe allai y dwg hi íFrírỳtbaü etto, 

Er Duw gadewch i’r gwynt ei siglô 
A bwriwch chwi y pridd a íu', 

Ati ryw ddiẃrnod, 

O dwg hi etto íFrwythau hynod, 

Chw'i gewch gan yr Arglwydd wür oreuglôd, 

XVJÍ, CoedyrÁrdd. 

Na chyfFyrddwch a hon yma, 

Sydd ar lan Cic.áion Jonah, Jónafi vr. 6 

Dacw hefyd y pren Älmou, Preg. ííii. s' 

Fe edwyn pawb ei flodau gWyhîoW; 

Wele lawer iawn o balmwydd, 

HoíF iawn ydynt, a’r flìnydwydd; 

Y palmwydd hardd, ar gíàwdd ýr afdd, 

Yr hâf, a dardd allan, 

A osododd Aer y winllan, 

A’i lew hynod law ei hunárt, 

Nid yw y .rhei’ny yn difwÿno, 

Dîm o’r ydaü sy’ yhddi ÿn cnÿdio; 

Ond mawr yw hyn, fod ÿ chwýnh, 

A’r efrau sy ’n dryfrifh, 

Mor egniol yn y gwenith. 

Gwedi i’f lladron hau eu ílëdri’fh. 

XVIII. pfÿriwóh ÿ Winllan, 

Mae ffynneh lâh y’ágardd y ẁmlian, 

, Ar gyfer codiad haul Wyl Ifah, 

Rhoddwyd arni enw perffaiíh, 

Hon yw ffynnon iachawdwriaethj 
Uwch ei phen, i’w chadw yh g’raaidd, 

Y mae adail arail iraidd, 

Clo o ddur sy’arhi ÿn ŵîr, 

A eíwîr dÿchWeîîad; 

“Y inae iddo dair agorihd, 



A fcîwir gobaltli, ffydd, a chariad. í Cor. xiii. 13 
Hid eiil neb fyn’d iddi heb gennad, 

Ond a garib ’r tair agoriad; 

Fe a ddyry y Gwr a bia’r dw’r, 

I fwynwr a fynno, 

Ond addo yn dyner ddyfod yno, 

Elw fawr-wych i lafurio. 

XIX. Cerdd 7/GieeUkWÿr. 

Gwyn ein byd ein bod ni yma, 

Yn cael ymborth pur ein gwala, 

O ragor bod wrth lyiin Sodoma, 

Gaead ochain yn goiiecha: Dat. r, §, 14. 

]Vid oes tebyg i ddiwydrwydd, 

Gweithio yn nerthol wrol arwydd, 

.4 chwynnu yn hy, y lle’r un llu, 

Rhag methu rai methiant, 

Yn y man y goresgynant, 

Hyd y rhydan hwy a redant; 

Ond mawr na baent hwy yn diflanu, 

Mae’r tyrvysenau yn tés-wyuun, 

Y mae ’r há’ dymher da, 

I’w difa hwy yn dyfod, 

Gwae’r dû godau digydẃybod,- 
Hyll, a’mhuredd, suredd sorod. 

XX. Y Cynhauaf mawr. 

Y raae’r'cynhauaf raawr yn dyfod, 

Fe a fydd gwarthus i ni eiii gwrthod, 
lVad allwn fedi ffrwyth ein llafur, 

Gydâ ein deiliaid a’n medelwyr: Mat. îx. 37> S3. 
Pan ddél Arglwydd yr holl drysor, 

J gasglu ’r gwenith i’w ysgubor, 

Yr efrau mân a lysg yn lân, , j^ 

Mewn tân anffortunus ! ^ ^ 

Gwae’r ddraig anial ddyn drygionusií 
Yr hwn na chredodd, mae ’n echrydus^ ,,' 
A gwynfydedig yw’r daionus, 

A wnaeth er mawl ei hollawl ’Wyllys, ^ 

Hwy a gàh’ le yn y né’, 

Fel seintie tra sanctedd; , 

Hwy a gân’ gariad a thrugaredd, 

Gydâ’r Argiwydd hylwydd haelcdd. 

Eobert EvAîîs,Meifod, â’i Canodd. 

«IWEPD. 

IPfh Ceiniog.ì 



